WikipediA 



Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Para sa pribadong imbestigador o P.I., pumunta sa tiktik. 

Ang Pi /pay/ o ir ay isang palagiang 
matematikal at isang transendental (irasyonal) 
na tunay na bilang o numero, katumbas ng 
3.141592653. Ito ang tagway (rasyon o kapatas) 
sirkumperensya ng isang bilog patungo sa 
kaniyang diyametroJ 1 Kilala rin ito bilang 
konstante ni Arehimedes at ginagamit sa 
matematika at heometriya. 

Pormula 


Sa plane geometry na Euelideano, ang n ay ang 
kaniyang diyametro: 

7r = C i-dibayd sa D (C -Circumference) (D -Diameter) 

Halaga 

7 t = 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 ... 

■ Mas maraming didyit ito kaysa sa ipinakita sa itaas; umaabot sa bilyong didyit. 

■ Isang numerong irasyonal ang eonstant na n, dahil hindi siya puwedeng maging tagway ng 
dalawang integer (intedyer o integro), ayon kay Johann Heinrieh Lambertt 1 ] noong 1761. 

Mga sanggunian 

1. "Johann Heinrieh Lambert". The New Book of Knowledge (Ang Bagong Aklat ng Kaalaman), 
Grolier ineorporated. 1977. 

2. Salin mula sa "the ratio of a eirele's circumference to its diameter." 



Pinapakita dito kung papaano makukuha ang value o 
halaga ng n. 


tagway ng sirkumperensya ng isang bilog patungo sa 



pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pi&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Pi&oldid=1738776" 


Huling pagbabago: 09:11,15 Enero 2020. 





















Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



